Internasyonalismo 


Pahayagan ng Internasyunal na Komunistang Tunguhin sa Pilipinas 


Taon 1 Blg 1 


Editoryal: 


Ito ang unang labas ng Internasyonalismo, ang pahayagan 
ng Internasyunal na Komunistang Tunguhin sa 
Pilipinas. 


Napapanahon ang paglabas nito dahil sa sumusunod na 
mga salik: 


1. Sa loob ng mahigit 100 taon, namayagpag sa Pilipinas 
ang mga ideolohiya ng Kaliwa ng burgesya sa loob ng 
kilusang proletaryo. Kinukulong ng mga ideolohiyang ito 
ang uring manggagawa sa bilangguan ng nasyunalismo, 
demokrasya, unyonismo, “sosyalismo sa isang bansa” 
(kapitalismo ng estado), pakikipag-isang prente sa isang 
paksyon ng burgesya at parliyamentarismo. 


Subalit sa nakaraang tatlong (3) taon, isang maliit na grupo 
ng mga komunista sa Pilipinas ang dumaan sa 
komprehensibong proseso ng teoretikal na klaripikasyon, 
pagsusuma sa karanasan ng rebolusyonaryong kilusang 
manggagawa sa Pilipinas at mahigpit itong iniugnay at 
pinailalim sa pandaigdigang balangkas ng pagsusuri at sa 
internasyunal na kasaysayan ng komunistang kilusan 
magmula pa sa panahon ni Marx hanggang ngayon. Ang 
maliit na grupong ito ang naging seksyon ng Internasyunal 
na Komunistang Tunguhin, isang internasyunal at 
sentralisadong organisasyon ng mga komunista sa buong 
mundo na mahigpit na humahawak sa marxismo at sa 
pundamental na pundasyon nito -- internasyunalismo. 


Sa kabila ng dominasyon ng mga ideolohiya ng Kaliwa ng 
burgesya, unti-unting sumisibol ang mga elemento sa 
Pilipinas na naghahanap ng teoretikal na klaripikasyon at 
kasagutan sa kanilang mga tanong para makamit ang isang 
lipunan na walang pagsasamantala, walang mga uri at 
walang pambansang mga hangganan -- ang lipunang 
komunista. 


2. Dumaranas ngayon ng panibagong kombulsyon ang 
pandaigdigang kapitalismo na mas malala pa sa krisis nito 
noong 1929. Patunay lamang na ang sistemang ito ay wala 
ng anumang magandang kinabukasan na maibigay sa uring 
manggagawa at sangkatauhan kundi ibayong kahirapan, 
kalupitan, gutom, sakit, digmaan at pagkasira ng mundo. 
Lalong lumilinaw sa sangkatauhan ang posibilidad at 


Enero - Hunyo 2009 


pangangailangan na wakasan na ang kapitalismo. 


3. Patuloy na lumalaban ang internasyunal na proletaryado 
laban sa mga atake ng kapital. Ang mga paglabang ito ay 
nakitaan ng pagtaas ng kanilang rebolusyonaryong 
kamulatan -- pagtatayo ng mga asembliya, paglunsad ng 
mga pakikibaka na sinusuway ang mga mapanupil na batas 
ng estado at ang direktang pag-atake sa estado bilang 
tagapagtanggol ng bulok na sistema. 


Hindi nagpapahuli ang isang bahagi ng manggagawang 
Pilipino sa paglaban sa kapitalismo. Bagama't maliit na 
bahagi pa lamang, makikita na dito na sumasabay ang 
praksyon ng internasyunal na uri sa Pilipinas sa 
pandaigdigang pagsulong ng pakikibaka. 


Ang mga salik na ito ang nagtulak upang ilimbag ang 
Internasyonalismo. 


Ang Internasyonalismo ay hindi lang isang simpleng 
pahayagan kundi isang sandata ng manggagawa para 
durugin ang estado at ang bulok na sistema. Ito ay behikulo 
para sa internasyunal na komunistang rebolusyon. 


Ang Internasyonalismo ay isang buhay na pahayagan. 
Bukas ito sa mga talakayan at debate para sa teoretikal na 
kalinawan, sa mga komentaryo at artikulo mula sa mga 
mambabasa laluna sa mga manggagawa at mga seryosong 
elementong naghahanap ng mga kasagutan para makamit 
ang isang bagong lipunan. Hindi hawak ng 
Internasyonalismo at ng Internasyunal na Komunistang 
Tunguhin ang absolutong katotohan sa lahat ng usapin ng 
rebolusyon. Kaya mahigpit itong nanindigan na sa 
pamamagitan lamang ng buhay na talakayan at debate 
makamit ang teoretikal na kalinawan at maging angkop 
ang interbensyon ng mga rebolusyonaryo sa loob ng 
kilusang proletaryo. 


Pagtulungan nating lahat na muling pagtibayin ang 
marxismo, ang teoretikal na rebolusyonaryong sandata ng 
uri para matagumpay na madurog ang pandaigdigang 
kapitalismo at maitayo ang komunismo. 


MANGGAGAWASSA DAIGDIG, MAGKAISA! 


Internasyonalismo I 


Proletaryong programa ngayon: Komunismo 


Berto Dimasalang 


Maraming mga seryosong elemento sa Pilipinas na 
kinikilala ang sarili na komunista o rebolusyonaryo ay 
patuloy na nagapos sa ilusyon ng demokrasya bilang daan 
tungong sosyalismo. Nakapagpalakas sa ganitong ilusyon 
ay ang pagiging atrasadong kapitalistang bansa ng Pilipinas 
at ang lantarang kabulukan ng umiiral na burges na 
demokrasya. Sa halip na kilalanin ang katotohanan na sa 
panahon ng dekadenteng kapitalismo o imperyalismo ang 
demokrasyang burges ay umabot na sa kanyang sukdulang 
limitasyon bilang progresibong salik para sa pagsulong ng 
independyenteng kilusang manggagawa at naging ganap 
ng hadlang para sa sosyalistang rebolusyon, kinilala ito ng 
mga seryosong elemento sa Pilipinas na “kakulangan” o 
kaya “hindi totoong” demokrasya. Hindi naunawaan ng 
mga elementong ito ang pundamental na kaibahan ng 
katangian ng kapitalismo sa 19 siglo at sa 20 siglo. Para sa 
kanila, tila walang pundamental na pagbabago at masahol 
pa, kung meron mang pagbabago ito ay walang implikasyon 
sa laman at porma ng pakikibaka ng uri. 


Ang kawalan ng kaalaman at pag-unawa sa katangian ng 
kapitalismo bilang pandaigdigang sistema, ang lubusang 
pagiging reaksyonaryo nito at ang integrasyon ng buong 
mundo (lahat ng mga bansa) sa mga relasyon nito simula 
ng sumabog ang imperyalistang WW I sa 1914 ang nagtulak 
sa maraming seryosong mga elemento sa Pilipinas na 
naghahangad ng sosyalismo na mahulog sa bitag ng Kaliwa 
ng burgesya na may “pag-asa pang uunlad ang kapitalismo 
sa bansa” sa ilalim ng pandaigdigang bulok na sistema. 
Katunayan, ito ang bag-as ng programa ng Kaliwa, ito man 
ay ang Programa ng Demokratikong Rebolusyon ng Bayan 
(DRB) ng maoistang Partido Komunista ng Pilipinas 
(PKP), minimum-maksimum na programa ng “leninistang” 
Partido ng Manggagawang Pilipino (PMP ) o transisyunal 
na programa ng iba't-ibang paksyon ng mga trotskyista. 
Dahil dito, ang bukambibig ng Kaliwa na 
“internasyunalismo” ay walang iba kundi pambansang 
kapitalismo. Ang bukambibig nito na sosyalistang 
rebolusyon ay walang iba kundi repormismo at 
parliyamentarismo. Kahit ang ultra-Kaliwa na gerilyang 
pakikidigma ng PKP ay mabilis na nalalantad ngayon 
bilang sandata ng repormismo at parliyamentarismo. 


Sa halip na ang gamiting lente sa pagsusuri sa kalagayan 
ng Pilipinas ay ang dinamik at ebolusyon ng pandaigdigang 
kapitalismo, sa halip na ang teleskopyong gagamitin sa 
pag-aaral ng makauring tunggalian sa bansa ay ang galaw 


ng internasyunal na makauring tunggalian, kinukulong ng 
Kaliwa ang masang manggagawa at ang abanteng hanay 
nito sa pambansang balangkas sa paglalatag ng “estratehiya 
at taktika”. Sa madaling sabi, ang sosyalistang rebolusyon 
ay ikinulong ng Kaliwa sa balangkas ng bansa sa halip na 
aminin ang katotohanan na ito ay isang pandaigdigang 
rebolusyon. Ito ang tungkulin ng Kaliwa: harangan at ilihis 
ang pakikibaka ng uri tungong sosyalismo. Nagtutulungan 
ang Kanan at Kaliwa ng kapital laban sa uring 
manggagawa. 


Dahil dito, gaano man kaseryoso ang mga elementong ito 
hangga't “boluntaryo” nilang ikinulong ang sarili sa mga 
organisasyon ng Kaliwa, mananatiling “perspektiba” sa 
kanila ang sosyalismo at ang tanging “realidad” sa kanilang 
isipan ay ang mistipikasyon ng “pambansang kalayaan at 
demokrasya.” 


Komunistang Rebolusyon: Tanging Linya ng Martsa 
ng Uri sa Kasalukuyan 


Komunistang rebolusyon ang tanging daan ng uring 
proletaryo sa buong mundo ngayon. Ito man ay sa atrasado 
o abanteng kapitalistang mga bansa. lisa lamang ang 
programa ng uring manggagawa sa daigdig dahil ang 
kapitalismo ay pandaigdigang sistema. Pero hindi ito ang 
pangunahing dahilan kung bakit komunistang rebolusyon 
na ang laman at direksyon ng pakikibaka ngayon. Ang 
imperyalistang WW I ay senyales na ganap ng naging 
reaksyonaryo ang pandaigdigang kapitalismo at wala na 
itong maibigay na anumang magandang kinabukasan sa 
sangkatauhan kundi ibayong kahirapan, digmaan at 
pagkasira ng mundo. 


Ang mga kagyat at pang-ekonomiyang pakikibaka ng uri 
ay direktang nakaugnay sa pampulitikang pakikibaka. Ang 
una ang nagbibigay kongkretisasyon sa huli at ang huli 
ang nagpapalakas sa una. Sa panahon ng naghihingalong 
kapitalismo hindi na maaring magkahiwalay ang mga ito. 
Pero dapat linawin, hindi na kabilang sa pampulitikang 
pakikibaka ng proletaryado ang parliyamentarismo 
magmula 1914. 


Dahil dito, hindi na lang pangangailangan ang komunistang 
rebolusyon kundi ito ay posible na. Sa pagpasok ng 20 
siglo nasa istorikal na agenda na ang pandaigdigang 
komunistang rebolusyon. Walang ibang layunin ang 


Internasyonalismo 2 


pakikibaka ng proletaryado ngayon, ito man ay sa Pilipinas o saan mang sulok ng mundo kundi ang wasakin ang 
kapitalismo at ang estado nito at itayo ang diktadura ng proletaryado sa pandaigdigang saklaw. 


Lipas na ang minimum na programa ng Sosyal-Demokratikong Ikalawang Internasyunal. Hindi na ito angkop sa panahon 
ng dekadenteng sistema. Isang bangungot ang transisyunal na programa. Isang kontra-rebolusyonaryong linya ang 
Programa ng DRB. Isang ilusyon na lang ang pagtatayo ng isang malaya at demokratikong bansa sa ilalim ng nabubulok 
na imperyalistang kaayusan. 


Pag-aralan at talakayin natin ang karanasan ng internasyunal na proletaryado sa loob ng mahigit 200 taon laluna ang 
mga debate ng mga rebolusyonaryo. Pag-aralan natin ang ebolusyon ng pandaigdigang kapitalismo. Sa pamamagitan 
lamang nito maunawaan natin kung bakit ang komunistang linya ng martsa ngayon ang tanging daan patungong pagbabago 
sa bulok na lipunan. 


Tungkulin ng lahat ng mga komunista na ipagtanggol sa harap ng masang manggagawa ang mga komunistang prinsipyo 
sa pamamagitan ng malawak at malalim na talakayan at diskusyon kung saan bukas sa partisipasyon ng lahat ng 
manggagawa laluna sa abanteng hanay nito at sa mga elementong seryoso para sa panlipunang pagbabago. 


Bagong henerasyon ng manggagawa: Palaban sa Pakikibaka 
Piolo Mangahas 


Sa kabila ng maliitan, hiwa-hiwalay na mga pakikibaka, 
dahan-dahang sumasabay ang maliit na bahagi ng 
manggagawang Pilipino sa pangkalahatang tendensya ngayon 
ng internasyunal na proletaryado - militanteng paglaban sa 
mga atake ng kapital na nasa pinakamasahol na krisis magmula 
1929. 


Krisis ng pandaigdigang kapitalismo, ramdam ng 
manggagawang Pilipino 


Ramdam na ramdan ng manggagawang Pilipino ang krisis 
ng sobrang produksyon na nanalasa ngayon sa buong mundo. 
Ang bunga nito - kompetisyon sa pagbabawas ng gastos sa 
produksyon na walang ibig sabihin kundi atake sa pamumuhay 
ng masang anakpawis - ay tuloy-tuloy na ginagawa ng 
kapitalistang Pilipino at dayuhan. Tanggalan at pagbabawas 
ng sahod sa anyo ng work rotation ang pinapasan ngayon ng 
uring manggagawa hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong 
mundo. 


Sa ngayon, tinatayang umabot na sa mahigit 300,000 
manggagawang Pilipino ang natanggal sa trabaho at daan- 
daang libo ang naghihirap sa pagbabawas ng sahod dahil sa 
work rotation simula 2007. Subalit, may maliit na bahagi ng 
uri ang hindi basta-basta tinanggap ang mga atakeng ito ng 
kanilang kaaway. 


Lumalaban ang bagong henerasyon ng mga manggagawa 


Iba-iba ang ekspresyon ng paglaban ng uri: pagsampa ng kaso 
sa maka-kapitalistang Department of Labor and Employment 
(DOLF), pangmasang delegasyon para kausapin ang man- 
agement, demonstrasyon at piket hanggang sa "iligal" na mga 
welga at paghinto sa trabaho o kombinasyon ng mga ito. 


Nakitaan ang mga paglabang ito ng binhi ng pag-oorganisa 
sa sarili: pagbubuo mismo ng mga manggagawa ng mga grupo 
na nag-uusap sa kanilang kalagayan hanggang sa paglulunsad 
ng mga asembliya na dinaluhan kapwa ng mga regular at di- 
regular na manggagawa. At ang pinakamahalaga sa lahat: ang 
paglunsad ng mga sama-samang pagkilos na nilalabanan ang 
maka-kapitalistang batas ng estado - "iligal" na welga o wild- 
cat strikes. Ginawa ito ng mga manggagawa sa Giardini del 
Sole sa Cebu. May "iligal" din na work stoppage ang mga 
manggagawa sa Cebu Mactan Export Processing Zone para 
obligahing makipag-usap ang management. 


Ang yumayabong na independyenteng pagkilos ng mga 
kapatid na manggagawa sa Uropa ay naipunla na sa Pilipinas 
- asembliya ng manggagawa at paglunsad ng mga pakikibaka 
labas sa kontrol ng unyonismo. Subalit dahil ang mga ito ay 
binhi pa lamang, nariyan ang peligro na makubabawan ng 
unyonismo at repormismo. At ito nga ang nangyari sa Giardini 
del Sole kaya natalo ang mga manggagawa. Natalo man ang 
Giardini del Sole, may positibong aral na mahahalaw dito: 
determinadong pagkakaisa, pagsuway sa maka-kapitalistang 


Internasyonalismo 3 


batas at ang pangangailangan ng paglawak ng pakikibaka. 
Ang militansyang ito ng manggagawang Pilipino ay 
pinangunahan at ginagawa ng bagong henerasyon ng uri: 
bahagi ng uri na walang karanasan at hindi demoralisado sa 
pananabotahe ng unyonismo magmula 1970s. Karamihan sa 
kanila ay mga kabataan. Mga kabataang manggagawa din ang 
nangunguna sa ibang bansa laluna sa Uropa magmula 2003 
(anti-CPE sa France sa 2006 at malawakang protesta sa Greece 
magmula 2008). 

Ang mga militanteng paglabang ito at ang pagsisikap ng 
manggagawa na hawakan ang kanilang laban sa sariling mga 
kamay sa pamamagitan ng mga asembliya ay isa ng malaking 
tagumpay gaano man kaliit na bahagi ng uri ang gumagawa 
nito sa ngayon at sa kabila ng pagkaranas ng temporaryong 
kabiguan dahil sa kahinaan. Tandaan natin na sa Pilipinas ay 
napakalakas pa ang kaisipang sa "Pamamagitan lamang ng 
unyonismo" maipakita ng uring manggagawa ang kanyang 
pagkakaisa laban sa bulok na kaayusan. At ang maliit at 
mahina pa na bahaging ito ng uri ang magtuturo ng tamang 
daan tungo sa rebolusyonaryong pakikibaka sa buong uring 
manggagawa. 


Kabaliktaran naman ang pinakita ng mga unyon at ng kanilang 
mga lider. Sa harap ng atake ng kapitalista sa Cebu Keppel 
Shipyard, pasuko ang tunguhin ng unyon at "negosasyon" 
ang tanging daan para "resolbahin" ang pagbabawas ng sahod 
at tanggalan sa mga manggagawa. Ganun din ang ginagawa 
ng unyon sa Cebu Visayan Electric Cooperative (VECO), 
isang kompanya ng elektrisidad. Ang Kilusang Mayo Uno 
(KMU), na diumano "pinaka-militanteng" sentrong unyon sa 
bansa ay inutil sa pagtatanggol kahit sa daan-daang membro 
nito na tinanggal sa trabaho o nabawasan ang sahod. 


Ang mga beteranong lider-unyonista ang salamin ng bagong 
henerasyon paanong ang unyonismo ay ganap ng integrado 
sa kapitalistang estado sa panahon ng dekadenteng 
kapitalismo. Dahil bilanggo sa collective bargaining agree- 
ment (CBA) at sa batas ng estado, dito umiikot ang "paglaban" 
ng unyon. Muli, napatunayan na walang interes ang mga 
unyon na palawakin ang pakikibaka at abutin ang mas 
maraming mga manggagawa sa ibang pabrika para 
kumbinsihin sa nagkakaisang pakikibaka laban sa kapital at 
estado. 


Mapagmatyag sa mga maniobra ng unyon at Kaliwa 


Dahil malaki pa rin ang posibilidad na makontrol ng 
unyonismo at Kaliwa ang militanteng paglaban ng uri, ito 
mismo ang magtuturo sa bagong henerasyon ng 
manggagawang Pilipino kung paano at bakit ang unyonismo 
at Kaliwa ay tulad din ng Kanan - kaaway ng buong uring 


manggagawa. 


Ang paglakas mismo ng internasyunal na kilusang 
manggagawa at ng kanilang pakikibaka labas sa kontrol ng 
unyonismo ang pataba na magbibigay sustansya sa 
rebolusyonaryong binhi na naipunla ng bagong henerasyon 
ng manggagawa sa Pilipinas. 


Sa kabilang banda, kailangan ng mga abanteng manggagawa 
ang mga diskusyon at teoretikal na klaripikasyon para malalim 
na maunawaan ang katangian ng kapitalismo, ng kanyang 
kasalukuyang krisis, ng katotohanan na wala ng maibigay na 
magandang kinabukasan ang bulok na sistema at ang tanging 
nalalabing alternatibo ay wasakin ito at ang estadong 
nagtatanggol dito. Sa pamamagitan nito, malinaw na 
maunawaan nila na makamit lamang ang tagumpay ng pang- 
ekonomiyang pakikibaka kung matransporma ito sa isang 
matagumpay na pampulitikang pakikibaka. 


Sa pamamagitan lamang ng malalimang diskusyon makita at 
maunawaan ng masa ng uri na sa ilalim ng nagihingalong 
sistema ang pakikibaka ay magbubunga ng pagkakaisa at ang 
pagkakaisa ay mangyayari lamang sa panahon ng pakikibaka. 
Ang mga asembliya at pulong-masa ay itinatayo at gumagana 
sa panahon na lumalaban ang manggagawa. Ang 
rebolusyonaryong katangian ng uri ay lilitaw at uunlad sa 
panahon ng mga labanan. Ang organisasyon ng uri ay 
organisasyon ng pakikibaka. At sentral na tungkulin ng mga 
komunista na paunlarin ang rebolusyonaryong katangian ng 
uring manggagawa para mawasak nito ang kapitalismo at 
maitayo ang komunismo. 


Salungat dito ang konsepto ng unyonismo (hawak man ito ng 
Kanan o Kaliwa ng burgesya) kung bakit sila "nag-oorganisa" 
sa masang manggagawa. Ang tanging layunin nito ay ikulong 
ang uri sa balangkas ng batas ng estado at sa mga "pakikibaka" 
para sa pagtatanggol sa pambansang kapitalismo at 
kapitalistang gobyerno. 


Papel ng rebolusyonaryong minorya 


Hindi pa humihinto ang pananalasa ng kapital sa kalagayan 
ng pamumuhay ng proletaryado. Mas titindi pa ito sa 
hinaharap dahil nagsisimula pa lang lumaganap ang epekto 
ng nakamamatay na krisis ng pandaigdigang kapitalismo. Ang 
mga aral ng militanteng pakikibaka ng bagong henerasyon 
ng manggagawa sa buong mundo ang magsilbing tanglaw para 
itansporma ang mga depensibang laban tungo sa opensiba na 
dudurog sa naaagnas na panlipunang kaayusan. 


Tungkulin ng mga minoryang rebolusyonaryo sa Pilipinas na 


Internasyonalismo T 


gawin ang lahat sa abot ng kanilang makakaya na pabilisin ang rebolusyonaryong proseso na organisahin ng uri ang kanilang 
sarili, hawakan nila sa kanilang mga kamay ang pagpapasya sa kanilang pakikibaka at palawakin ang laban sa mas maraming 
pabrika hindi lang sa antas syudad at pambansa kundi hanggang sa internasyunal na saklaw. Para sa marxismo, ang internasyunal 
na proletaryado (kung saan bahagi lamang ang manggagawang Pilipino) ang may istorikal na misyon para wakasan ang 
mapagsamantalang kaayusan. Ang mga ito ang susi para uunlad ang depensibang pakikibaka papunta sa rebolusyonaryong 
opensiba laban sa bulok na sistema. 


Pagkakaisa ng lahat ng manggagawa at paglawak ng pakikibaka ang dalawang makapangyarihang sandata para magtagumpay 
ang uri sa kanyang pakikibaka. Ito ang pinakita ng bagong henerasyon ng proletaryado sa buong mundo. 


Kasinungalingan ang pambansang kalayaan 
sa panahon ng imperyalismo 


Roy Guevarra 


Hunyo 12, araw ng "pambansang kalayaan" ng Pilipinas 
ay makitaan ng mga pagdiriwang at protesta. Pagdiriwang 
ng naghaharing paksyon ng burgesyang Pilipino na maka- 
imperyalistang Amerikano at protesta ng kabilang paksyon 
na laban sa imperyalistang Amerika. 


Magkaiba man ang pananaw. lisa ang kanilang paniniwala: 
buhay pa at kailangan ang "pambansang kalayaan" para 
uunlad ang "bayan". Ang una, nagsasaboy ng mistipikasyon 
na "malaya" na ang Pilipinas mula sa kontrol ng 
makapangyarihang dayuhang mga bansa. Ang huli, 
nagsisigaw na hindi pa dahil kontrolado pa rin ang Pilipinas 
ng imperyalistang Amerika subalit matatamo ito kung 
mapatalsik sa bansa ang imperyalistang kontrol ng huli. 


Sa panahon ng imperyalismo, walang malayang bansa 
at imposible na itong mangyari 


Ang pagtatayo ng isang bansa ay makauring interes ng 
burgesya hindi ng proletaryado. Ang proletaryado ay 
walang pambansang interes. Ang tanging interes lamang 
nito ay itayo ang isang nagkakaisang sangkatauhan na 
walang mga bansa, uri at pagsasamantala - ang komunismo. 


Para sa uring kapitalista ang bansa ang instrumento upang 
ipatupad ang kanyang paghari sa mundo. 


Sa 19 siglo, sa panahon na progresibo pa ang kapitalismo, 
sa panahon ng malayang kalakalan, ang pagtatayo ng mga 
bansa ang kongkretong manipestasyon ng pagdurog ng 
kapitalismo sa pyudalismo. Kaya naman isang 
rebolusyonaryong uri ang burgesya sa panahon ng mga 
kahariang pyudal. 


Nang ganap ng makontrol ng kapitalismo ang buong mundo 


sa pamamagitan ng kolonisasyon at pagbuo ng 
pandaigdigang pamilihan hanggang sa tuluyan itong 
kumipot sa pagpasok ng 20 siglo, natapos na ang pagiging 
rebolusyonaryo ng burgesya at ganap na itong naging 
reaksyunaryo. Nag-iba na ang katangian ng kapitalismo 
bilang pandaigdigang sistema. Naging imperyalismo na ito. 
Ang hudyat ng kanyang pagbabago ay ang mapaminsalang 
imperyalistang WW I sa 1914. Magmula noon, ang mundo 
ay napuno na ng mga walang hinto at palalang kahirapan, 
digmaan, kaguluhan at pagkasira ng kalikasan. Ang 
pandaigdigang kapitalismo sa kanyang imperyalistang 
katangian ay nasa kanyang permanenteng krisis na, nasa 
kanyang dekadenteng yugto. 


Ito ang esensya ng “Imperyalismo: Pinakataas na Yugto ng 
Kapitalismo' ni Lenin at “Akumulasyon ng Kapital' ni Lux- 
emburg. Sa teorya at praktika, mas matalas at 
komprehensibo ang marxistang pagsusuri ni Luxemburg 
kaysa kay Lenin. 


Sa imperyalismo hindi mabubuhay ang isang bansa kung 
hindi ito magsasamantala sa ibang bansa o kung hindi 
sasandal ang mahihina sa makapangyarihang bansa. 
Kailangan ang mga ito dahil kailangan ng lahat ng mga 
bansa ng isang pamilihan sa kumikipot na pandaigdigang 
merkado. Itinutulak ito ng permanenteng krisis ng sobrang 
produksyon. Gamit ang burges na ideolohiyang 
nasyunalismo at pagmamahal sa bayan nagawa ng burgesya 
na ihasik ang mapamuksang digmaan (militar at 
ekonomiya) para makontrol ng malalakas ang mahihinang 
mga bansa at para maagaw ng isang malakas na bansa ang 
mahihinang mga bansa mula sa kontrol ng kanyang mga 
karibal. Dahil sa mga ideolohiyang ito nagawang itulak ng 
naghaharing uri na hatiin at magpatayan ang uring 
manggagawa sa dalawang imperyalistang pandaigdigang 





Internasyonalismo 


5 


digmaan at sa mga "digmaan para sa pambansang 
pagpapalaya". 


Obligadong sumandal ang mahihinang mga pambansang 
burgesya sa malalakas na pambansang burgesya para 
manatili sa nakamamatay na kompetisyon ng pamilihan. 
Ang mahihinang pambansang burgesya ay laging 
naghahanap at handang magpalit ng kanyang 
imperyalistang amo kung kinakailangan para lamang 
maproteksyunan ang kanyang pambansang kapital. Ang 
masahol pa, kahit ang mahihinang mga bansa ay nag- 
aambisyon din at aktwal na nga na ginagawa ang 
pagsasamantala sa mas mahinang mga bansa para 
makaungos sa mapaminsalang pandaigdigang 
kompetisyon. Ibig sabihin, ang pagsasamantala sa ibang 
mga bansa o pagsisikap na gawin ito ay hindi polisiya ng 
ilang makapangyarihang mga bansa kundi polisiya ng lahat 
ng mga bansa kung ayaw nilang magkalasog-lasog sa 
matinding kompetisyon sa panahon ng permanenteng krisis 
ng sobrang produksyon at walang hintong pagkipot ng 
pandaigdigang pamilihan. Ito ang katangian ng 
imperyalismo. 

Sa panahon ng madugong kompetisyon ng lahat ng mga 
bansa para sa pamilihan, ang palaging naargabyado ay ang 
uring manggagawa. Para makaungos sa kompetisyon, mas 
pinatindi ng mga pambansang kapital ang pagsasamantala 
sa proletaryado sa mahina o malalakas na mga bansa, sa 
atrasado at abanteng bayan. 


Isang malaking kasinungalingan na isang malayang bansa 
ang Pilipinas o may posibilidad pa na lalaya ito mula sa 
imperyalistang kontrol hangga't naghahari ang kapitalismo 
sa buong mundo. Maaring magpasya ang burgesyang 
Pilipino na kumalas sa kontrol ng humihinang 
imperyalistang Amerika. Subalit hindi ito makakawala sa 
kontrol ng imperyalismo bilang pandaigdigang sistema 
dahil ang pambansang kapitalismo ay ganap ng integrado 
sa pandaigdigang bulok na kaayusan. 


Sapat na ang masaklap na karanasan ng mga manggagawa 
sa "lumayang" mga bansa mula WW II para maunawaan 
ng mga rebolusyonaryo na ang mga bansang "lumaya" mula 
sa kuko ng agila (Amerika) ay napunta sa mga pangil ng 
tigre (USSR) at vice-versa. 


Matapos mawasak ng dalawang pandaigdigang 
imperyalistang Bloke - USA at USSR - noong unang bahagi 
ng 1990s, mas lumala ang kompetisyon ng mga 
imperyalistang bansa: Hinahamon ng imperyalistang China 
sa Asya at Aprika, ng imperyalistang Iran sa Gitnang 
Silangan, ng imperyalistang Venezuela sa Latin at Central 


Amerika, ang humihinang kapangyarihan ng 
imperyalistang Amerika. Syempre, hindi basta-basta 
papayag ang Amerika sa hangarin ng kanyang mga karibal. 
Ang resulta: mas malala at mas malawak na mga rehiyonal 
at pambansang digmaan kung saan milyun-milyong 
inosenteng mamamayan ang sinakripisyo sa altar ng 
"nasyunalismo" at "patriyotismo". 


Pag-iral ng mga bansa, patuloy na pag-iral ng 
pagsasamantala 


Umiiral ang mapagsamantalang kapitalistang mga relasyon 
dahil umiiral ang mga bansa. Sa kabila ng katotohanan na 
isa ng pandaigdigang sistema ang kapitalismo at ganap ng 
naghari sa buong mundo sa panahon ng imperyalismo, 
humihinga ito sa pag-iral ng mga bansa. Ang pundasyon 
ng burgesya bilang naghaharing uri ay ang kanyang 
pambansang interes. Sa panahon ng imperyalismo at 
pandaigdigang kompetisyon laging sisikapin ng bawat 
paksyon ng pambansang burgesya na igiit ang kanyang 
kapangyarihan sa kanyang mga karibal. 

Hangga't nariyan ang mga bansa at nangingibabaw ang 
ideolohiyang nasyunalismo at pagmamahal sa bayan laluna 
sa hanay ng uring manggagawa at kabataan, hindi 
maglalaho ang pagsasamantala at pang-aapi. Mas masahol 
pa, ang mga ideolohiyang ito ang sustansya ng mga 
digmaan sa kasalukuyan. 


Lalaya lamang ang uring may istorikal na misyon na 
wakasan ang lahat ng pagsasamantala at pang-aapi kung 
lalaya sila mula sa pagkagapos ng burges na ideolohiya. 
Sa sandaling itakwil ng uring proletaryado ang mga kadena 
na gumagapos sa kanyang isipan, malinaw na niya na 
makikita na ang kanyang emansipasyon ay nasa kanyang 
sariling mga kamay hindi bilang isang Pilipino, Amerikano, 
Hapon, at iba pang "pambansang identidad" kundi bilang 
isang internasyunal na uri na ang tanging sentral na misyon 
ay durugin ang pandaigdigang kapitalismo na 100 taon ng 
hinog para ibagsak. 


Isang katrayduran at panlilinlang sa uri kung sasabihin 
at ipagtanggol ng isang komunista o komunistang 
organisasyon sa harap ng malawak na masang manggagawa 
na ang "pakikibaka para sa pambansang kalayaan at 
demokrasya" ay daan patungong sosyalismo. Hindi 
magiging daan patungong sosyalismo ang burges na linyang 
ito na naaagnas kasabay ng pagkaagnas ng pundasyon nito 
- kapitalismo -dahil imposible na ito 100 taon na ang 
nakaraan. 

Para wakasan ang pagsasamantala, kailangang wakasan 
ng proletaryado ang pagkakahati-hati ng kanyang uri sa 


Internasyonalismo 6 


mga bansa. Kailangang tapusin ng uring manggagawa ang dibisyon ng mga pambansang identidad. Ang tatapos dito ay 
ang pandaigdigang komunistang rebolusyon, ang tanging programa ng proletaryado sa panahon ng imperyalismo. 


Proletaryong internasyunalismo ang epektibong sandata para madurog ang imperyalismo hindi nasyunalismo at 
patriyotismo gaano man ka radikal ang lenggwaheng gagamitin nito. 


Tahasang kontra-rebolusyonaryo ang kasabihang ang "nasyunalismo ay aplikasyon ng internasyunalismo". Ito ang 
linya ng traydor na Ikalawang Internasyunal noong WW I. Ito ang linya ng traydor na Stalinismo at Trotskyismo noong 
WW II. At ito naman ang linya ngayon na sinisigaw ng mga burges na nasyunalistang nagbalatkayong komunista at 
marxista sa Pilipinas. 


Sa kasalukuyan, kung saan lalong lumilinaw ang kawalan ng perspektiba ng pandaigdigang kapitalismo dahil nasasadlak 
ito sa lumalalim na permanenteng krisis na kagagawan mismo ng kanyang internal na mga kontradiksyon, ang tamang 


programa ng rebolusyonaryong uri ay hindi "pagtatanggol sa inangbayan" kundi pagwasak sa lahat ng mga pambansang 
hangganan. 


Usaping Cha-Cha': 
Usapin ng Burgesya Hindi ng Manggagawa 


Berto Dimasalang 


Sentrong pampulitikang usapin ngayon ang Con-Ass” ng 
mababang kapulungan ng burges na parliyamento. Sinolo 
ng maka-administrasyong mambabatas ang pagbabago sa 
kanilang Konstitusyon dahil alam nilang tutol dito ang 
dominado-ng-oposisyon na Senado. 


Umani ito ng malawakang pagkondena ng iba't-ibang 
sektor ng lipunan. 


May halaga ba sa ordinaryong manggagawa ang 
Saligang Batas ng mga Kapitalista? 


Tisa lamang ang pinakita ng garapalang pagpasa ng HR 
11093: isang rubber-stamp ang parliyamento at ang may 
hawak ng absolutong kapangyarihan ay ang ehekutibo. 
Hindi lang ito katangian ng rehimeng Arroyo kundi 
katangian ng lahat ng mga rehimeng kapitalista, hindi lang 
sa Pilipinas kundi sa lahat ng mga bansa. Ganito na ang 
katangian ng estado sa panahon ng dekadenteng 
kapitalismo. 


Nahubaran ang demokrasya (ie, "pangingibabaw ng 
mayorya"). Nalantad ang kanyang tunay na anyo: isang 
tipo ng diktadura ng naghaharing uri. Isang mapanlinlang 
na anyo ng kapitalismo ng estado. 


Ang saligang batas ng estado ay walang saysay sa masang 
manggagawa. ito man ay ang 1987 Konstitusyon o isang 


bagong Konstitusyon. Ito man ay sa paraang Con-Ass o 
Concon?. Ang Konstitusyon ng kapitalistang sistema ay 
para ipagtanggol ang mapagsamantalang kaayusan. 


Gumawa ng Konstitusyon ang naghaharing uri upang 
pasunurin nito ang mga pinagsamantalahang uri sa 
kagustuhan ng una. At ang sinumang lalabag ay 
parurusahan. 

Sa loob ng mahigit 20 taon na pag-iral ng 1987 
Konstitusyon ay lalong naghirap, inapi at 
pinagsamantalahan ang manggagawang Pilipino. Ang 
Konstitusyon na ginawa ng mapagsamantalang uri 20 taon 
na ang nakaraan ay para ipagtanggol ang bulok na sistema. 


Kung iniisip man ng naghaharing paksyon na baguhin ang 
kanilang sariling saligang batas, ito ay walang ibang layunin 
kundi mas patindihin pa ang pagsasamantala at pang-aapi 
sa masang anakpawis, mas palakasin pa ang kapangyarihan 
ng estado na ang tanging papel ay pasunurin ang 
populasyon at supilin ang mga lumalaban. 


Ang usapin ng pananatili sa luma o paggawa ng bagong 
Konstitusyon ay interes ng burgesya hindi ng uring 
manggagawa. 





Internasyonalismo 


Ang nasa likod ng usaping pagbabago sa burges na 
Konstitusyon 


Hindi term extension ni Gloria” ang pangunahing dahilan 
kung bakit nagmamadali ang administrasyon na baguhin 
ang Konstitusyon. Ang pangunahing dahilan ay kailangan 
ng buong naghaharing uri (hindi lang ng paksyong Arroyo) 
na "i-angkop" ang mga batas ng estado para 
maproteksyunan ang pambansang kapitalismo na binabayo 
ng krisis bunga ng pandaigdigang krisis ng kapitalismo. 
Kailangan ng burgesyang Pilipino na maungusan ang ibang 
bansa sa paghahanap ng pamilihan sa pandaigdigang an- 
tas, isang pandaigdigang pamilihan na lalupang kumikipot 
sa pagdaan ng mga araw. Dahil atrasado ang kapitalismo 
sa bansa (at hindi na ito maging abante pa gaya ng 
kahibangan ng paksyong Arroyo) kailangan ng pambansang 
kapitalismo ang "tulong" ng dayuhang kapital (na siya 
namang ninanais ng ibang atrasadong mga bansa na karibal 
ng Pilipinas). 


Kung may nag-iisip man ng term extension ni Gloria (presi- 
dent o prime minister), ito ay ang kanyang mga sagad- 
saring alagad na lamang. Pero hindi ang buong naghaharing 
uri dahil para sa kanila, isa ng liability si Gloria sa kanilang 
paghahari. Katunayan, may mapagpipilian na ang 
naghaharing uri sa loob ng burges na oposisyon para uupo 
sa Malakanyang (Roxas, Villar, Lacson, Legarda, Escudero, 
etc). Kung sino man siya, ito ay walang halaga sa masang 
mahihirap dahil alam ng huli na ibayong kahirapan lamang 
ang mararanasan nito anumang paksyon ng burgesya ang 
uupo sa kapangyarihan. 


Kung hindi man magtagumpay ang pagbabago ng 
Konstitusyon ngayon, tiyak na isa ito sa pangunahing 
agenda ng bagong uupo sa Malakanyang sa 2010, siya man 
ay galing sa administrasyon o oposisyon. 


Kampanya ng oposisyon at Kaliwa kontra Con-Ass 


Gaya ng nasabi namin sa itaas, walang halaga sa 
manggagawa kung baguhin o hindi ang saligang batas ng 
uring kapitalista dahil hindi naman ito makauring laban 
nila kundi ng iba't-ibang paksyon ng kanilang makauring 
kaaway. 


Pero nais hatakin ng oposisyon at Kaliwa ang masang 
manggagawa sa labanan ng kanilang kaaway. Nais ng una 
na sumali at kumampi ang huli sa isang paksyon ng 
burgesya. Ito ay kontra-rebolusyonaryong taktika at 
mapanghati sa uring manggagawa. 


Malinaw naman ang nais ng oposisyon at Kaliwa: wala 


silang tutol na baguhin ang kanilang Konstitusyon. Ang 
nais nila ay sila muna ang nasa kapangyarihan bago ito 
baguhin. Bakit? Dahil gusto nilang tiyakin na ang kanilang 
paksyon ang magpapasasa sa pagsasamantala sa masang 
anakpawis at hindi ang kanilang mga karibal. 


Ito ang nasa likod ng kanilang kampanyang "kontra Cha- 
Cha/Con-Ass". Ang kabilang mukha naman ng 
kampanyang ito ay ipagtanggol ang maka-kapitalistang 
1987 Konstitusyon. 


Gamit ang radikal na mga lenggwahe at "demokratikong" 
kahilingan ("Concon hindi Con-Ass", "Baguhin ang 
Konstitusyon matapos ang eleksyon sa 2010", etc), 
nagsisilbi ito sa kagustuhan ng buong naghaharing uri na 
maging kapani-paniwala ang eleksyon sa 2010 sa 
pamamagitan ng paghila sa mas maraming mamamayan 
laluna sa manggagawa at kabataan na lumahok sa burges 
na halalan. 

Ang propagandang term extension ni GMA at hindi 
matutuloy ang 2010 eleksyon ay gayuma para kabigin ang 
malawak na diskontentong populasyon na "makibaka" para 
matuloy ang eleksyon sa 2010 at lumahok sa moro-morong 
ito. 


Ang ikinatatakot ng buong naghaharing uri ay kung 
mawalan ng tiwala ang masang pinagsamantalahan sa 
eleksyon at mabilis itong mamulat sa rebolusyon. Ito ang 
pinipigilan ng lahat ng paksyon ng burgesya sa Pilipinas - 
Kanan man o Kaliwa. 


Dagdag pa, kasabay ng kampanyang "kontra Cha-Cha" ng 
Kaliwa ay ang panawagan sa mamamayan na magtiwala 
sa "demokratikong" katangian ng estado sa halip na ibagsak 
ito. Sa likod ng linyang "anti-demokratiko" ang 
kasalukuyang estado ay nanawagan sila na itayo ang 
demokratikong gobyerno. Ang panawagang "sa halip 
pagkaabalahan ang pagbabago sa Konstitusyon, dapat ang 
isabatas ay CARPER, GARB, etc" ay naaayon sa linyang 
"magtiwala sa parliyamento basta sabayan ito ng presyur 
mula sa baba". 

Radikal na lenggwahe, repormista sa esensya. Ang papel 
ng kapitalistang estado at lahat ng mga institusyon nito ay 
ipagtanggol ang naaagnas na bulok na sistema. Imposible 
na itong repormahin pa. Ang kailangan ay ibagsak ito! 


Sigaw ng masang manggagawa: Wakasan ang 
pagsasamantala! 

Hindi mawakasan ang pagsasamantala sa pananatili o 
pagbabago sa kapitalistang 1987 Konstitusyon. Hindi ito 
ang larangan ng pakikibaka ng uri. Hindi lalaya ang uri 
kung ang uupo sa Malakanyang ay mula sa kasalukuyang 


Internasyonalismo 8 


administrasyon, oposisyon o kahit "independyente". Bagkus, mas hihigpit pa ang kadena ng pang-aalipin. 


Ang daan tungo sa makauring kalayaan ay ang pakikibaka ng uri para sa kanyang mga kahilingan laban sa mga atake 
ng kapital, mga kahilingan na araw-araw mismong naranasan ng uri sa loob ng kanyang pagawaan - ang pagsasamantala 
at pang-aabuso ng uring kapitalista. Hindi ipagtatanggol ng anumang saligang batas ng estado ang makauring interes 
ng proletaryado at iba pang aping sektor ng lipunan. Ang tanging magtatanggol sa uri ay ang uri mismo. Ito ay wala sa 
loob ng gobyerno at bulwagan ng parliyamento kundi sa labas - sa lansangan. Mga pakikibaka mula sa depensiba tungo 
sa rebolusyonaryong opensiba para ibagsak ang estado at mga institusyon nito. Mga labanan na ang direksyon ay itayo 
ang kapangyarihan ng manggagawa - ang diktadura ng proletaryado. 


Cha-Cha o kontra Cha-Cha, Con-Ass o Concon: hindi ito laban ng manggagawa. Ang laban ng manggagawa ay wakasan 


ang pagsasamantala. 


1 Cha-Cha - Charter Change 
2 Con-Ass - Constituent Assembly 
3 House Resolution 1109 


4 Con-Con - Constitutional Convention 


5 Gloria Macapagal Arroyo - kasalukuyang presidente ng Republika ng Pilipinas 


Repleksyon hinggil sa “Kaliwa” sa Pilipinas 


Allan Mendoza 


Bilang isang nagsusuring Marxistang elemento sa Pilipinas 
ay napakahirap at kadalasan ay parang nag-iisa ka. Sa 
panahon na ipahayag mo ang iyong ideolohiya, kadalasan 
ay may panlalait o kahihiyang kaharapin. Kadalasan 
titingnan ng maraming tao na ang tunay na Marxista/ 
Komunista ay isang atiesta, aktibista, isang patay na taong 
naglalakad o isang taong may inggit. Ang maling pananaw 
na ito sa Marxismo ay hindi lang tinutulak ng Gobyerno, 
kundi ng maraming tinaguriang mga grupo ng “Kaliwa” 
sa Pilipinas. Alam nating lahat at kinilala ang katotohanan 
na ang mga “Kaliwang” grupong ito ay kaliwang kamay 
ng kapitalistang pampulitikang makinarya, na nagsisikap 
ilayo ang uring manggagawa mula sa kanilang tunay na 
layunin, ang durugin ang pandaigdigang kapitalismo. 
Nagtutulak sila ng kapitalismo ng estado at kadalasan ng 
isang personal na kulto na tumungo sa dogmatismo. Ang 
una sa mga grupong ito ay maoista o stalinista sa iba't- 
ibang anyo. Ang pinakamarami sa Pilipinas ay ang mga 
maoista. Nakihalubilo ang mga maoista sa halos lahat na 
nakikita nila na potensyal para makarekrut, tulad ng 
pampulitikang mga partido, organisasyon ng mga 
estudyante at unyon ng mga manggagawa. 


Bilang isang aktibong mag-aaral sa kolehiyo, nakasalubong 
ko ang maraming “Kaliwa” na naniniwala sa kaisipang 
maoista. Bagamat sa pangkalahatan, kinilala ko silang 
maoista, may iba't-ibang antas ng kaisipan, na maaaring 
pag-iba-ibahin sila. Ang una ay ang mga bagong rekrut. 
Ang mga bagong rekrut na nakausap ko ay kakarekrut pa 
lang sa maoistang organisasyon at nag-iisip na sumapi o 
sumapi na. wala silang masyadong alam sa teorya maliban 
sa itinuro sa kanila ng organisasyon. Karamihan sa kanila 
ay mga ideyalistiko-romantisista na nagkukumahog sa 
kapusukan sa pag-iisip ng rali o rebolusyon habang 
nagsisigaw ng mga islogang “Nasyunalismo at 
Demokrasya!”, “Sumusuporta ako sa Sosyal- 
Demokrasya!” o “Paglingkuran ang Sambayanan!” Sila ang 
mga tipo na naniniwalang sa pagsapi sa mga maoista, maari 
nilang baguhin ang daigdig na walang dadanak na dugo. 
Ang mga taong ito ay madaling maimpluwensyahan laluna 
ng mga taong maraming alam na tumatalakay sa kanilang 
‘ideolohiya’. 


Ang sumunod na tipo ng mga maoista na aking 
nakasalubong ay ang nakadalo na sa maraming 
“diskusyong edukasyonal” at naniwala na patungo na sila 


Internasyonalismo 9 


sa pagiging ganap na rebolusyonaryo! (nilagyan ko ng 
baliktad na koma ang “ diskusyong edukasyonal” dahil 
hindi ito edukasyonal, sa mga “diskusyong” ito ang 
nakakataas ay nagbibigay lamang ng kung anu-anong 
maoistang buladas, at ni hindi ito diskusyon dahil ang 
nakatataas ang halos laging nagsasalita at halos hindi 
sinasagot ang tamang mga tanong.) Nagsisikap silang 
gamitin ang bawat bagong salita at konsepto na kanilang 
natutunan sa proseso ng kanilang pag-aaral at sinikap na 
isingit sa halos lahat na kanilang sasabihin. Kadalasan ang 
mga taong ito ay mapagkumbaba hanggang sa punto na 
hindi sila umaamin na maoista, hindi dahil tutol sila dito, 
kundi dahil hindi pa nila naabot ang rurok ng maoistang 
pilosopiya, kaya nagsasabi sila na hindi sila karapat-dapat 
sa pangalan. Bagamat masyado silang impluwensyado sa 
kabuuang kasipang Mao, may pagkakataon pa silang 
makalaya mula sa dogma at makita ang kanilang 
pagkakamali. 


Ang susunod na antas ay ang napakataas na ang 
indoktrinasyon. Ang mga tao na nasa kategoryang ito ay 
ganap ng impluwensyado at ganap ng tapat kapwa sa 
organisasyon at ideolohiya. Sa yugtong ito matibay na 
kumakapit ang dogmatismo at naglalaho na ang lohika. 
Ang mga taong ganito na kalalim ay dahan-dahang ginawa 
ang ideolohiya na isang kulto, habang ang iba ay bulag na 
naniniwalang ang maoismo ay ebolusyon ng marxismo 
mismo! Sa mga ganitong pang-aangkin, tumutulong sila 
sa pagtabon kung ano talaga ang komunismo at paulit-ulit 
itong ginagawa sa mga bagong rekrut. “Perpekto si Mao” 
at iba pang ilohikal na linya ang kadalasang lumalabas sa 
kanilang bibig kapwa bilang pahayag ng katapatan at 
rebelyon laban sa kasalukuyang porma ng pang-aapi. Ang 
mga taong ito ay laging naniniwalang tama ang kanilang 
argumento, kaya sila ang pinakamahirap makumbinsi sa 
tamang komunismo. 


Kabaliktaran sa popular na paniniwala, hindi lahat ay 
kontento o sumasang-ayon sa maoistang tunguhin. Ang 
mga taong nadis-ilusyon o namuhi sa maoismo mula sa 
simula ay nakagawa ng malaking pagkakamali sa patuloy 
nitong pag-ugnay sa komunismo. Kaya iniluwal at lumitaw 
ang anarkismo. Kahit hindi masyadong kilala, dumarami 
ang anarkistang tunguhin sa Pilipinas. Nakakalungkot, ang 
pagdaming ito ay hindi sa intelektwal, kundi sa istilo. Ang 
anak ni Proudhon, Bakunin at Kropotkin ay nagiging 
hibang. Nitong huli ang anarkismo ay nakaugnay sa Punk 
Rock at naging parang angst-y at nagrerebeldeng istilo ng 
kabataan “laban sa batas” at iba pang katulad na pahayag 
na nagpapakita ng pag-atras kung ano ito sa nakaraan. 


Ang ganitong tipo ng mga anarkista ay kadalasang makikita 
na nakasakay sa kanilang skateboards sa gitna ng daan, 


sumasakay sa mga jeep na hindi nagbabayad, kumakain 
ng tirang pagkain sa mga malls, nagsusulat sa kung saan- 
saan at iba pang aktibidad ng kaguluhan. Pinapraktika ng 
mga taong ito ang kasalukuyang kahulugan ng anarkismo 
na kaguluhan at walang kaayusan. Mula sa sinasabi ng 
mga “bagong” anarkistang ito, nais nilang wasakin ang 
gobyerno dahil gumagawa ito ng batas, at demonyo ang 
batas at hindi maipaliwanag bakit. Ang kakulangan nila 
ng kaalaman, pinakita nila sa aktibismo. 


Hindi lahat ay naligaw sa orihinal na anarkistang tunguhin. 
Sa gitna ng mga baliw ay may ilang aktwal na anarkista na 
napag-aralan si Bakunin. Tulad ng kanilang intelektwal 
na ninuno, naniniwala sila na ang estado ay isang 
mapamuksang makinarya para supilin at apihin ang masa. 
Ang aking mga nakausap ay naniwalang ang lahat ng klase 
ng organisadong sistema ay tutungo sa kabiguan at angkop 
ito sa Pilipinas, dahil ito ay pulo-pulo. Gaya ng kanilang 
intelektwal na ninuno, naniniwala pa rin sila na mas 
maiging ang bawat isa ay may sariling lupa para magawa 
nila ang gusto nilang gawin dito. At nariyan ang “aking 
sariling batas, na dapat respetuhin ng lahat.” Ang “tunay” 
na mga anarkista na nakilala ko ay peti-burges o burges 
ang pinaggalingan. Ang tunay na anarkismo ay tumitingin 
lamang sa sarili at indibidwalista, iniisip lamang ang sarili, 
at inilagay ang sariling pangangailangan sa unahan kasya 
iba. 


Ang “Kaliwa” sa Pilipinas ay binubuo karamihan ng hindi 
edukado o naligaw na tao at ang nalalabi ay may pansariling 
layunin o naniniwala talaga na tama ang kanilang 
ginagawa. Kahit mali sila, may pag-asa pa na ma-realisa 
nila na ang kanilang sinusuportahan at ginagawa ay hindi 
lang nakakapinsala sa kilusang manggagawa sa Pilipinas, 
kundi sa pandaigdigang kilusang paggawa. Sa pagsuporta 
o pagpahintulot na kumalat ang mga bulgarisado at 
bastardong bersyon ng kilusang paggawa, hindi lang 
malinlang ang manggagawang Pilipino, kundi ang ibang 
katulad na organisasyon sa buong mundo ay hihingi ng 
suporta at tutulong sa kanila. Ang tanging paraan na 
susulong ang kilusang paggawa ay hindi sa pag-agaw ng 
kapangyarihan o paglunsad ng mga aksyon sa kanilang 
pangalan, ni ito ay lalago kung ihiwalay natin ang sarili sa 
iba. Tulad ng sabi ni Marx “Manggagawa sa mundo 
magkaisa, walang mawawala sa inyo kundi ang inyong 
mga tanikala!” 


(#Si kasamang Allan Mendoza ay isang estudyante sa 
Kolehiyo. Siya ay isa sa mga kabataan sa Pilipinas na 
seryosong nag-aaral ng marxismo at internasyunalismo. Ang 
Internasyonalismo ay nagpasalamat ng malaki sa kanyang 
kontribusyon sa unang labas ng pahayagan. Umaasa kami na 
masundan pa ito -- Lupong Editoryal.) 


Internasyonalismo T0 


Aming mga Batayang Posisyon 


Ipinagtatanggol ng Internasyunal na Komunistang 
Tunguhin ang sumusunod na mga posisyon: 


# Simula noong Unang Pandaigdigang Digmaan, ang 
kapitalismo ay isa nang dekadenteng panlipunang 
sistema. Dalawang beses nitong tinulak ang 
sangkatauhan sa barbarong pag-inog ng krisis, 
pandaigdigang digmaan, rekonstruksyon at panibagong 
krisis. Noong 1980s, pumasok na ito sa dulong yugto ng 
kanyang pagbulusok pababa, ang yugto ng pagkaagnas 
at pagkalanta. Isa lamang ang alternatibang ihinahapag 
ng ganitong hindi mababagong istorikal na pagbulusok: 
sosyalismo o barbarismo, pandaigdigang komunistang 
rebolusyon o pagkasira ng sangkatauhan. 


# Ang Komyun ng Paris sa 1871 ay unang pagsubok 
ng proletaryado na ilunsad ang ganitong rebolusyon, 
sa panahon na ang mga kondisyon para nito ay hindi 
pa hinog. Nang ang mga kondisyong ito ay iniluwal na 
dulot ng pagpasok ng kapitalismo sa dekadenteng yugto, 
ang rebolusyong Oktubre sa 1917 sa Rusya ay ang unang 
hakbang tungo sa tunay na pandaigdigang komunistang 
rebolusyon sa internasyunal na rebolusyonaryong alon 
na tumapos sa imperyalistang gera at nagpatuloy ng ilang 
taon pagkatapos niyon. Ang kabiguan ng 
rebolusyonaryong alon, partikular sa Alemanya sa 1919- 
23, ay nagkondena sa rebolusyon sa Rusya sa 
pagkabukod at sa mabilis na paghina. Ang Stalinismo 
ay hindi produkto ng rebolusyong Ruso, kundi ang 
kanyang sepulterero. 


# Ang estatipikadong mga rehimen na lumitaw sa 
USSR, silangang Uropa, China, Cuba at iba pa at 
tinatawag na “sosyalista” o “komunista” ay mga 
partikular na brutal na porma ng unibersal na 
tendensya patungong kapitalismo ng estado, na siya 
mismong katangian ng panahon ng dekadenteng 
kapitalismo. 


# Simula ng pagpasok sa ika-20 siglo, lahat ng mga 
digmaan ay imperyalistang digmaan, bahagi ng 
nakamamatay na tunggalian sa pagitan ng mga 
estado, malaki man at maliit, para manakop o 
panatilihin ang posisyon sa internasyunal na arena. 
Ang mga gerang ito ay walang naibigay sa sangkatauhan 
kundi kamatayan at kapinsalaan sa lumalaking saklaw. 
Matugunan lamang ito ng uring manggagawa sa 
pamamagitan ng kanyang internasyunal na pagkakaisa 


at sa pakikibaka laban sa lahat ng burgesya sa lahat ng 
mga bansa. 


# Lahat ng mga makabayang ideolohiya - 
“pambansang kalayaan”, “karapatan ng mga bansa 
sa sariling pagpapasya” at iba pa - anuman ang 
kanilang mga dahilan, etniko, istorikal o relihiyoso, 
ay tunay na lason para sa mga manggagawa. Sa 
paghikayat sa kanila na kumampi sa isa o kabilang 
paksyon ng burgesya, hinati nila ang mga manggagawa 
at aakayin sila sa pagmasaker sa isa't-isa para sa mga 
interes at digmaan ng mga nagsasamantala sa kanila. 


# Sa dekadenteng kapitalismo, ang parlyamento at 
mga eleksyon ay walang iba kundi isang libangan. 
Anumang panawagan na lumahok sa parlyamentaryong 
sirko ay makadagdag lamang sa kasinungalingan na ang 
mga eleksyon ay tunay na pagpilian ng 
pinagsamantalahan. Ang “Demokrasya”, isang partikular 
na ipokritong porma ng dominasyon ng burgesya, ay 
walang kaibahan sa pinag-ugatan ng iba pang mga porma 
ng kapitalistang diktadura, tulad ng Stalinismo at 
pasismo. 


# Lahat ng mga paksyon ng burgesya ay parehong 
reaksyunaryo. Lahat ng mga tinatawag na mga 
partido ng “manggagawa', “Sosyalista” at “Komunista” 
(ngayon mga “dating Komunista”), mga organisasyon 
ng kaliwa (Trotskyista, Maoista at mga dating 
Maoista, mga opisyal na anarkista) ay bumubuo sa 
kaliwa ng pampulitikang makinarya ng kapitalismo. 
Lahat ng mga taktika sa “prente popular”, “anti-pasistang 
prente” at “pakikipag-isang prente’, na pinaghalo ang mga 
interes ng proletaryado yaong sa paksyon ng burgesya, 
ay nagsisilbi lamang na sakalin at sirain ang pakikibaka 
ng proletaryado. 


* Sa dekadenteng kapitalismo, ang mga unyon kahit 
saan ay natransporma bilang organo ng kapitalistang 
kaayusan sa loob ng proletaryado. Ang iba't-ibang 
klase ng mga unyon, ito man ay pormasyon ng mga 
pinuno o ng mga ordinaryong mga manggagawa, ay 
nagsilbi lamang para disiplinahin ang uring manggagawa 
at sirain ang kanilang mga pakikibaka. 


# Para isulong ang kanyang pakikibaka, dapat 
magkaisa ang mga manggagawa sa pakikibaka, 
hawakan ang pagpapalawak at organisasyon nito sa 


Internasyonalismo TT 


pamamagitan ng mga  independyenteng 
pangkalahatang asembliya at mga komitiba ng 
delegado na pinili at maaring tanggalin anumang oras 
ng mga asembliya nito. 


# Ang terorismo ay hindi paraan ng pakikibaka ng 
uring manggagawa. Ang ekspresyon ng panlipunang 
istrata na walang istorikong kinabukasan at ng pakaagnas 
ng peti-burgesya, na kahit hindi direktang ekspresyon 
ng permanenteng digmaan sa pagitan ng mga 
kapitalistang estado, ang terorismo ay palaging 
nagsisilbing matabang lupa para sa manipulasyon ng 
burgesya. Ang paniniwala sa sekretong aksyon ng maliit 
na minorya ay lubusang salungat sa makauring dahas na 
nagmumula sa mulat at organisadong aksyong masa ng 
proletaryado. 


# Ang uring manggagawa ang natatanging uri na 
makapaglunsad ng komunistang rebolusyon. Ang 
kanyang rebolusyonaryong pakikibaka ay hindi 
mapigilang umakay sa uring manggagawa tungo sa 
komprontasyon ng kapitalistang estado. Para madurog 
ang kapitalismo, dapat ibagsak ng uring manggagawa 
ang lahat na umiiral na estado at itayo ang diktadura ng 
proletaryado sa pandaigdigang saklaw: ang 
pandaigdigang kapangyarihan ng mga konseho ng 
manggagawa, na iniorganisa ang buong proletaryado. 


# Ang komunistang transpormasyon ng lipunan sa 
pamamagitan ng mga konseho ng manggagawa ay 
hindi nangangahulugan ng “self-management” o 
nasyunalisasyon ng ekonomiya. Ang komunismo ay 
nangangailangan ng mulat na abolisyon ng uring 
manggagawa sa mga kapitalistang panlipunang relasyon: 
sahurang paggawa, produksyon ng kalakal, pambansang 
hangganan. Nangangahulugan ito ng pagbubuo ng 
pandaigdigang komunidad kung saan ang lahat ng mga 
aktibidad ay para sa lubusang satispaksyon ng 
pangangailangan ng sangkatauhan. 


# Ang rebolusyonaryong pulitikal na organisasyon 
ay taliba ng uring manggagawa at aktibong salik sa 
pagpapalawak ng makauring kamulatan sa loob ng 
proletaryado. Ang papel nito ay hindi “organisahin ang 
uring manggagawa’ o kaya'y ‘umagaw ng 
kapangyarihan’ sa pangalan nito, kundi aktibong 


lumahok sa kilusan tungo sa pagkakaisa ng mga 
pakikibaka, tungo sa isang kondisyon kung saan ang mga 
manggagawa mismo ang may ultimong kapangyarihan 
sa pagtatakda sa kanyang sarili at para sa kanyang sarili, 
at kasabay nito ay maglatag ng rebolusyonaryong 
pampulitikang mga layunin sa pakikibaka ng 
proletaryado. 


Ang aming mga gawain 


Pulitikal at teoritikal na klaripikasyon sa mga layunin at 
paraan ng pakikibaka ng proletaryado, sa kanyang 
istorikong misyon at sa kanyang kagyat na kalagayan. 


Mag-organisa ng interbensyon, nagkakaisa at 
sentralisado sa internasyunal na saklaw, para makaambag 
sa proseso na tutungo sa rebolusyonaryong aksyon ng 
proletaryado. 


Pag-oorganisa ng mga rebolusyonaryo sa layuning 
mabuo ang isang tunay na pandaigdigang partido 
komunista, na susi para maibagsak ng manggagawa ang 
kapitalismo at maitayo ang komunistang lipunan. 


Ang aming pinanggalingan 


Ang mga posisyon at pagkilos ng mga rebolusyonaryong 
organisasyon ay produkto ng mga nakaraang karanasan 
ng uring manggagawa at sa mga aral na nakuha ng 
kanyang mga pampulitikang organisasyon sa takbo ng 
kanyang kasaysayan. Kaya ang pinanggalingan ng IKT 
ay mula sa sunod-sunod na mga kontribusyon ng Liga 
Komunista nila Marx at Engels (1847-52), ang tatlong 
Internasyunal (ang Internasyunal na Asosasyon ng 
Manggagawa, 1864-72, ang Sosyalistang Internasyunal, 
1889-1914, ang Komunistang Internasyunal, 1919-28), 
ang mga kaliwang praksyon na humiwalay mula sa 
nanghihinang Ikatlong Internasyunal sa mga taon ng 
1920-30, sa partikular sa mga Kaliwang Aleman, Dutch 
at Italyano. 






Bisitahin ang aming website: 
www.tl.internationalism.org 


Bukas sa mga mambabasa ang mga artikulo dito sa kanilang mga puna, komentaryo at tanong. Bukas din ang mga pahina ng 
Internasyonalismo sa mga opinyon o artikulo ng mga mambabasa basta ito ay sa diwang praternal at para sa teoretikal na 
klaripikasyon at pagsusulong ng tunay na panlipunang pagbabago. Sumulat lamang sa philippines @internationalism.org 


Pagtulungan nating mga komunista at rebolusyonaryo sa Pilipinas na paunlarin ang Internasyonalismo para sa internasyonal 
na komunistang rebolusyon. Magbigay ng donasyon para sa Internasyonalismo. Maraming salamat. 





Internasyonalismo 


